'< 


rrnytiUw 
o 
: Er 
R 


Ŷ î 


DEDWYDDWCH 


PRESWYLWYR Y NR. 





1. 


“O Mon hardd fydd teulu Adda 
Wedi cyrâedd pen eu gyrfa, 
Rhai fu yma rhwng y tôna', 
Gynt fu'n yfed dyfroedd Mara, 

. O fewn i'r Ganaan wlad, 
Orfewn:i'r Ganaan ,wlad,. 
Y'mhlith y rhai:sy'n eanu,—am 
Eu golchi yn y gwa'd. 

2. 


Fe fydd Saul yr hen erlidiwr, 
Yno c'uwch ei lais ac un-gwr ; 
Fe fydd Ioan y Bedyddiwr 
*v Gyda'r Pedwar Efangylwr. 
O:íewn i'r Ganaan wlad, 
O fewn i'r Ganaan wlad, 


a 











2 


Y'mhlith y rhai sy'n canu—am 
Eu golchi yn y gwa'd, 


9. 


Fe fydd yno blant afradlon, 
Dot yn mhlith yr Apostolion, 
A'r gwravcdd gynt fu'n wylo, 
A phob odelyn yn eu dwyio- 
O fewn ir Ganaan wlad, 
O fewn i'r Ganaan wlad, S 
Y mblith y rhai sy'n canu—am ' 
Eu golchi yn y gwa'd. “w 


.M. 


Fe fydd gwr.o Gaderenia, SH 
Yr hwn fu gynt y'mhìith y bedda' ;- 
Wedi cyraedd i'r »ymanla, 
At yr lesu o Judea. 
O fewn i'r Ganaan wlad, 
O fewn i'r Ganaan wlad, 
Ymhlith y rhai sy'n canbu—am 
Eu golchi yn y gwad. 


O, 


Fe fydd Martha a Thabitha, 

Fe fydd Mair.ai chwaer heb amba', 
'R hon fu'n golchi teaed yr Iesu, 

O barkh iddo cyn ci gladdu, 

O fewn i'r Ganaan wlad, 

O fewni't Ganaan wlad, 
Y'n.hlith y rhai sy'n canu— am 
Eu golchi yn y gwaed. 








3 
Ô. 


Fe fydd Zaceus, y gwr bychan, 
F u ar ben y Sicamwr en, | 
Fe fydd yno yn hawdd i'w ganfod, — 
A'i waith yn caninol gwaed y cymud 
O fewn i'r Ganaan wlad, 
O fewn i'r Ganaan wlad, 
Y'mhlith y rhai sy'n canu—am 
Eu golchi yn y gwa'd. 
bl 


Fe fydduorf o fechryn Cymru, 
Y rhai fu yma yn efangylu, 
' Wedi myned i gyd oesi 
Aci gwuu clod i'r lesu. 
O fewn i'r Ganaan wlad, 
O fewn 1r Ganaan wlad, 
Y mhlith y ihai sy'n canu—am 
Eu golchi yn y gwa'd. 


a 8. 


Fe ddaw rhai o'r De a'r Dwyrain, 
Ac o bedwar cwr y ddae'ren, 
I gyd ganu eu telyna' 
Am eu prynu ar Galfaria, 
O'fewn i'r Ganaan wlad, 
O fewn i'r Ganaan wlad, 
Y mhlith y rhai sy'n canu—am 
Eu golchi yn y gwa'd. 
9. 


O mor hyfryd fydd 'r olvgfa 
Pan y gwelir yr Ail Adda 











4 


Wedi casglu 'nghyd y perla',.. 
*Rhai a brynwyd ar Galfaria. 
O fewn i'r Ganaan wlad, 
O'fewn i'r Ganaan wlad, ^71 
Ymhlith y rhai sy'n canu—am 
Eu;golchi yn y gwa'd. 
U 10: 


'Rwy'n gobeithio gwelir finau . 
Yno 'mhlith y dorf yn rhywle, 
Wedi dechreu canu'r anthem a 
_ Am y Ueidwad mawr fu'n Methlehem. 
O fewn i'r Ganaan wlad, j 
O fewn i'r Ganoan wlad, 
Y'mhlitl, y rhai sy'n canu—am 
Eu golchi yn y gwa'd. ^^ 

Mary Richards, Aberdâr, a'i cant:. 


t — - 
F 


bb. Jones, Argraffydd, Merthyr ^ 








